Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
A NG Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


ki Taon XXXV Blg. 23 
Disyembre 7, 2004 
www.philippinerevolution.org 

Editoryal 


Desperasyon ng rehimeng Arroyo, 
nagpapalala sa terorismo ng estado 


N ng masaker sa Hacienda Luisita noong Nobyem- busalan ang kanilang mga sigaw. Ang paggamit ng 


bre 16 ay maitatala bilang isa sa pinakakaru- terorismo ay palatandaan hindi ng lakas ng estado, 


kundi ng ibayong pagkabulok nito at 
7 
| 


NG kaakibat na desperasyon sa harap ng 
VA A 


tumitinding krisis ng naghaharing siste- 
mang malakolonyal at malapyudal. 
AA 
#288 ATI 
NE PT 


mal-dumal na mga krimen laban sa 
uring manggagawa at magsasaka. 
Muli nitong pinatingkad ang walang “ 
awang pambubusabos sa mga mangga- 
gawa't magsasaka at ang brutal na 
paggamit ng terorismo ng estado para 
yurakan ang kanilang pinakabatayang 
mga karapatan. 

Nag-uumapaw ang galit ng 
mamamayan sa angkang Cojuang- 
co at mga armadong tauhan ng rehi- 
meng Arroyo sa walang habas na pagpa- 
papatay nito sa mga di armadong mang- 
gagawa at magsasaka at sa walang pakun- 
dangang paglapastangan nito sa mga 
demokratikong karapatan sa pag-uun- 
yon, pagwewelga, pag-oorgani- 
sa at sama-samang pagkilos 
ng mga uring pinagsasa- 
mantalahan at inaapi. 

Ang masaker sa Hacien- 
da Luisita ay tanda ng pa- 
patinding paggamit ng yang suporta ng 
estado ng terorismo laban o militar, ginagawa 
sa mamamayan--kara- NEA ni Arroyo ang 
hasan laban sa mga mang- SE lahat upang 
gagawa at magsasaka 7 makuha ang ka- 
upang supilin ang kani- 277 tapatan ng mga 
lang mga karapatan at — -~= i ase upisyal ng mili- 


Ang ibayong paggamit ng rehimeng 
Arroyo ng terorismo ay lubos na sinusupor- 
tahan ng imperyalismong US na lalu- 
pang nalululong sa militarismo. 
Sariwa pa ang dugong dumanak 
sa Hacienda Luisita ay 
pinarangalan na ng imper- 
yalismong US si Arroyo at 
hinirang na reyna ng 
"kontra-terorismo" sa 
Asia-Pacific. 

Habang tumata- 
gal, lalong sumasan- 
dal si Arroyo sa 
Armed Forces of 
the Philippines 
(AFP). Kapalit ng 
tinatamasa ni- 


Mga t k 18 armas, nasamsam | Edukasyong Pilipino: | Ugnayan ng mga 
[ga tampok sa Komersyalisado 
sa Bulacan kontra-rebolusyonaryo 


isyung ito... anna 5 | 2t maka-dayuhan PAHINA 11 
PAHINA 7 


tar. Ang mga retiradong upisyal ay 


hinihirang niya sa mga 
pinakaaasam na pusisyon sa 
burukrasya. Nagbubulag-bulagan 


siya sa harap ng pang-aabuso ng 
militar at walang sawa siya sa 
paghahabi ng mga kasinungalingan 
upang pagtakpan ang mga pang- 
aabuso ng militar laban sa mama- 
mayan. 

Hinding-hindi maaaring palam- 
pasin ng mamamayan ang teroris- 
mo ng estado. Ang kahayupang 
ginawa sa Hacienda Luisita, ma- 
ging sa iba't ibang sulok sa buong 
kapuluan, ay marapat tapatan ng 
isang makapangyarihang kilusan 
ng mga manggagawa, magsasaka 
at iba pang demokratikong pwersa. 
Kailangang usigin ang mga salarin 
at igiit ang pagpaparusa sa kanila. 

Dapat abutin, pukawin at paki- 
lusin ang pinakamalawak na hanay 
ng mga manggagawa at magsasa- 
ka. Kailangang pagkaisahin sila 
upang labanan ang anti-mangga- 
gawa at anti-magsasakang mga 
patakarang itinataguyod ng rehi- 
meng Arroyo. Bigyang-pansin 
ang mga partikular at 
pangkalahatang usaping ipinagla- 
laban ng mga manggagawa at 
manggagawang-bukid sa Haci- 


enda Luisita. 

Dapat kamtin ang pinaka- 
malawak na suporta at simpatya ng 
mga panggitnang pwersa, kabilang 
ang mga simbahan, para kunde- 
nahin ang masaker at ang humaha- 
bang listahan ng mga paglabag sa 
karapatang-tao. Patigilin ang pam- 
bubusabos sa mga manggagawa at. 
magsasaka at suportahan ang kani- 
lang mga pakikibaka. 

Ang mga biktima ng masaker sa 
Hacienda Luisita at kanilang mga 
kamag-anak ay nararapat ding 
magsampa ng mga karampatang 
kaso sa Joint Monitoring 
Committee na sumusubaybay sa 
pagpapatupad ng Comprehensive 
Agreement on Respect for Human 
Rights and International Humani- 
tarian Law. Karapatan din nilang 
igiit ang mga imbesti- 
gasyon sa lahat ng 
posibleng lara- 
ngan, tulad 


$ B, 
BAYAN 
Taon XXXV Blg. 23 Disyembre 7, 2004 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.org 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Nilalaman 


Editoryal 
Desperasyon ng rehimeng Arroyo, 
nagpapalala sa terorismo 1 
Pananalanta ng estado 

Walang habas na paglabag sa 

CARHRIHL 

Masaker sa Hacienda Luisita 
18 armas nasamsam sa Bulacan 
Luha ng buwaya 
Edukasyong Pilipino 
Rebolusyon at sosyalistang 
konstruksyon sa China 10 
Ugnayang kontra-rebolusyonaryo 11 
Tigil-pasada 12 


Nauww 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


syunaryong kongreso. Kailangang 
gawin ang lahat upang ibayong 
mailantad at matuligsa di lamang 
ang masaker kundi ang ilang deka- 
da nang pang-aabuso ng mga 
Cojuangco at ang lahat ng anti- 
manggagawa at anti-magsasakang 
mga patakaran ng reaksyunaryong 
estado. 

Ang masaker sa Hacienda 
Luisita ay lalong nagpapasiklab sa 
galit ng masang manggagawa at 
magsasaka sa reaksyunaryong esta- 
do at sa mersenaryong AFP. 

Sa harap ng matinding krisis 
panlipunan at lalong pagpapahirap 
ng rehimeng Arroyo sa mama- 
mayang Pilipino, asahan natin ang 
ibayong paglawak ng mga pang- 
ekonomya at pampulitikang pakiki- 
bakang masa ng mga manggagawa 
at magsasaka, at ang tuluy-tuloy 
na paglawak at paglakas ng mga 
rebolusyonaryo at progresibong 
organisasyon nila. 

Nabubulid ang reaksyunaryong 
estado sa malalang krisis pang- 
ekonomya at pampulitika. Kina- 
kaharap nito ang pagka- 
bangkrap ng papet na estado, 
kaguluhan sa loob ng AFP at PNP 
dahil sa malalaking iskandalo sa 
korapsyon at malubhang paksyu- 
nalismo at kaguluhan sa hanay ng 
mga reaksyunaryo bunga ng 
malawakang dayaan sa nakaraang 
eleksyon, laganap na korapsyon at 
maigting na agawan sa kurakot, 
pribilehiyo at pakinabang. 

Higit sa lahat, nahaharap ito sa 
tumitinding paglaban ng mama- 
mayang inaapi at pinahihirapan. Sa 
harap ng desperasyon ng reaksyu- 
naryong estado, sadyang malaki 
ang posibilidad na maulit pa ang 
mga sagad-sagarang paggamit ng 
terorismo ng estado laban sa 
mamamayan, katulad ng masaker 
sa Hacienda Luisita. Sasagutin ito 
ng papalawak na protesta at 
papaigting na mga armado at di 
armadong paglaban ng mama- 
mayang Pilipino. m 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2004 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO E05 


Walang habas na paglabag sa CARHRIHL 


pwersa ng reaksyunaryong estado sa Comprehensive 


pir: ang walang habas na paglabag ng mga armadong 


Agreement on 


Nobyembre. 


North Cotabato. Sinal- 
beyds ng mga elemento ng 
39th IB sa ilalim ni Col. 
Arnold Quiapo ang Pulang 
mandirigmang si Renante “Ka 
Benjie” Ediza noong umaga 
ng Nobyembre 21 sa 
Barangay Kisante, Makilala. 
Si Ka Benjie, na kasapi ng 
Magtanggol Roque Command 
ng Bagong Hukbong Bayan 
(BHB) ay nasukol ng militar 
sa isang bahay kasama ang 


Respect for 
International Humanitarian Law (CARHRIHL) nitong nagdaang 


Human Rights and 


mga kapwa mandirigmang 
sina Josephus Ramada, 
Jeramie Dante at Alibaoi 
Musa. Sa kabila ng pagtataas 
na niya ng kanyang mga 
kamay upang sumurender, 
sinaksak siya ng mga sundalo 
at ilang beses na pinagbaba- 
ril sa ulo hanggang sa suma- 
bog ang kanyang utak sa 
sahig. Ayon sa Merardo Arce 
Command ng BHB sa 

sundan sa pahina 4 


Karumal-dumal na masaker sa Hacienda Luisita 


pirrtatameot sa mga paglabag 
sa  karapatang-tao nitong 
Nobyembre ang masaker sa mga di- 
armadong welgista at kanilang 
mga tagasuporta sa Hacienda 
Luisita sa Tarlac City noong 
Nobyembre 16. 

Nagimbal ang buong bansa 
nang marahas na buwagin ng may 
1,000 militar, pulis at mga 
bayarang maton ng pamilyang 
Cojuangco ang welga ng mga 
manggagawa at mga tagasuporta 
nito sa Hacienda Luisita sa Tarlac 
City. Katulad ng Mendiola Massacre 
noong 1987, gumamit ang mga 
elemento ng pulisya at tatlong 
batalyon ng 703rd Infantry Brigade 
ng dalawang armored personnel 
carrier (APC), 10 trak ng militar, 
tirgas at malalakas na armas katu- 
lad ng M60 masinggan upang 
buwagin ang piketlayn ng United 
Luisita Workers Union (ULWU) at 
Central Azucarera de Tarlac Labor 
Union (CATLU) na noo'y 11 araw 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2004 


nang nagwewelga. 

Bunsod ng walang pakunda- 
ngang pamamaril, 14 sa mga 
demonstrador ang kumpirmadong 
napatay--siyam sa kanila, sanhi 
ng mga tama ng bala sa iba't ibang 
bahagi ng katawan. Napatay sina 
Boy Versola: Jun David, 27, ng 
Barangay Cutcut: Juan Sanchez, 
20, Adriano Caballero, Jesus 
Valdez, 30, lahat ng Barangay 
Balete: Jhaire Basilio, 21, ng 
lacsiao, Tarlac City: 
ng Barangay 
Motrico, La Paz, Tarlac: , Jesus 
Laza, 34, ng Barangay Parang, 
Concepcion, Tarlac: at Neng Balete. 

Pitong bangkay pa lamang ang 
nakikita. Ang bangkay ng iba pa na 
nasaksihang pinatay ay hindi pa 
natatagpuan. Ayon sa mga kasapi 
ng ULWU at CATLU, nawawala rin 
ang 39 na sakada pagkatapos 
mangyari ang madugong dispersal. 
Ang nabanggit na mga sakada ay 
nirekluta ng tatlong kontraktor sa 


Visayas at Mindanao. 

Nagtamo ng mga sugat sa iba't 
ibang parte ng katawan ang 111 
katao. Karamihan sa kanila ay 
dinala sa iba't ibang pagamutan ng 
Tarlac City habang ang iba naman 
ay sa kanilang mga bahay ginaga- 
mot. Ilan sa mga nasugatan sina 
Florida Sibayan, Luisito Versola, 
Jesus Sosa, Sajid Ramos, Berto 


Sidora, Ricky Mendoza at isang 
konsehal ng barangay ng 
Mapalacsiao. 


Iligal na inaresto at ikinulong 
ang 111 katao--16 sa kanila sa 
Criminal Investigation. and 
Detection Group-Tarlac (CIDG) 
habang ang karamihan ay naroon 
sa Camp Macabulos, San Vicente, 
Tarlac City. 

Bago ito, naitala rin ng KARA- 
PATAN ang mga kaso ng harasment 
at pananakot, pagsalakay at pag- 
buwag ng piketlayn at pagwasak at 
pag-agaw ng mga ari-arian ng 78 
katao kaugnay ng welga. m 


kEm PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Southern Mindanao, nilabag ng 
militar ang Article 14 ng Geneva 
Conventions of 1949 at CARHRIHL 
dahil si Ka Benjie ay isang hors de 
combat o wala na sa katayuang 
lumaban. Kinumpirma ng autopsy 
sa bangkay ni Ka Benjie na siya ay 
sinaksak muna bago malapitang 
binaril. 

Inireklamo rin nina Ramada, 
Dante at Musa na pinahirapan sila 
ng militar pagkatapos madakip. 
Tinanggihan ng militar ang hiling 
ng mga magulang ni Ramada na 
ipasuri muna siya sa isang doktor 
bago ipasa sa mga pulis. 

Sa Albay. Pinatay noong gabi 
ng Nobyembre 10 
si Joel Barrameda 
Baclao, regional 
coordinator sa Bi- 
col ng Promotion 
of Church Peo- 
ple's Response 
(PCPR) at coordi- 
nator din ng Andurog-Bicol, isang 
disaster relief program ng United 
Church of Christ in the Philippines. 
Si Baclao ay pinagbabaril sa labas 
ng kanyang bahay sa Daraga, 
Albay. 

Isang linggo bago ang insiden- 
te, nakatanggap ng babala si 
Baclao na mag-ingat dahil kabilang 
daw siya sa order of battle o lista- 
han ng mga nais patayin ng militar. 
Mas maaga pa rito, isang grupo ng 
mga sundalo ang pumunta sa bahay 
ni Baclao noong Setyembre 26 at 
nagtangkang halughugin ito, suba- 
lit napigilan sila ng byenan ni 
Baclao. 

Sa Rizal. Dinukot noong mada- 
ling araw ng Nobyembre 9 ng 10 
elemento ng Alpha Coy ng 80th IB 
sa pamumuno ni 1Lt. Mamintal 
Demapinto ang magtiyuhing sina 
Amador Estanislao, 42, at Rolando 
dela Cruz, 29, sa kanilang bahay sa 
San Jose del Monte, Bulacan. 
Nagpanggap na mga Pulang 
mandirigma ang mga sundalong 


4 


dumukot sa kanila. 
Natagpuan ang dalawang 


magsasaka na patay 
kinabukasan sa Sityo 
Lawa, Pinugay, Baras, | 


Rizal na may tigdalawang | 
tama ng bala sa ulo. 
Ayon sa pahayag 


“TAI Occidental at lulan ng 
NG isang 


dyip nang 

N harangin sila ng tat- 

long sasakyan sa 
Batangas. 

Ayon sa mga saksi, 

pinagbubugbog, pi- 

IG nagsisipa at binraso 


nitong Nobyembre 12 ng 
Narciso Antazo Aramil Command 
(NAAC) ng BHB sa Rizal, bukod sa 
pagpapanggap na mga gerilya, 
tinangka rin ng 80th IB na umiwas 
na mapagbintangan sa nangyaring 
pananalbeyds sa pamamagitan ng 
pagtatapon ng mga bangkay nina 
Estanislao at dela Cruz sa Baras, 
Rizal, malapit sa kampo ng 59th IB 
at 419th Provincial Mobile Group. 
Nasa Rodriguez, Rizal ang kampo 
ng 80th IB. 

Si Lieutenant Demapinto, na 
namuno sa pagdukot at pagsal- 
beyds ay dating elemento ng 204th 
Bde at sinanay ng berdugong si 
Gen. Jovito Palparan sa mabangis 
na panunupil sa karapatan ng 
mamamayan. 

Ang 80th IB naman na kinabi- 
bilangan ni Demapinto ang respon- 
sable rin sa pamamaril sa apat 
na kabataang babae na edad 10 
hanggang 14 anyos at kani- 
lang drayber noong Abril Š 
2004 sa San Rafael, Rodriguez, 4 
Rizal sa katawa-tawang para- [4 
tang na mga kasapi sila ng fp 
Bagong Hukbong Bayan. 

Sa Batangas. Sampu katao 4X 


na pinaratangang mga gerilya CC 


ng BHB ang iligal na inaresto ng 
mga elemento ng 740th Strike 
Wing ng Philippine Air Force noong 
umaga ng Nobyembre 6 sa 
Barangay San Felipe, Cuenca, 
Batangas. Sina Danilo Mayo, Mary 
Ann Vibat, Ronnie Ferrer, Marichu 
Cataquiz, Paterno Atienza, Precy 
Balmes, Christopher Malabanan, 
Rufino Arante Tabares, Lijan 
Gunmay at Analiza Espiritu ay nag- 
mula sa Abra de Ilog, Mindoro 


ang mga biktima at 
sapilitang inilipat sa mga huma- 
rang na sasakyan. Dahil sa maagap 
na pagkakabunyag ng insidente, 
napilitan ang AFP na aminin nitong 
Nobyembre 9 na hawak nga nila 
ang mga arestado. 

Siyam sa mga arestado, na 
tinaguriang “Mindoro 9,” ang isi- 
nangkot ng militar sa mga pag- 
atake ng BHB sa AFP noong 2002 
at 2003. Taliwas sa sinabi ng AFP, 
walang mandamyento de aresto 
ang Mindoro Regional Trial Court 
laban sa sinuman sa mga biktima. 
Hanggang ngayon ay hindi pa rin 
pinahihintulutang umugnay sa 
kanilang mga pamilya at mga 
abugado ang 10 arestado. 

Sa Davao del Norte. Tatlong 

Ata-Manobo ang napatay at 
siyam ang nasugatan 
NG 


nang paulanan ng 


BA bala ng mga ele- 
NG mento ng paramili- 


tar na grupong Ala- 
mara ang kanilang 
mga bahay bandang 
ala-una ng madaling 
Waraw noong Nob- 
M vembre 4 sa Sityo 
Kapatagan, Baran- 
gay Gupitan, Kapalong. 

Ang mga nasawing biktima ay 
sina Dao Mamborao, Letty 
Mamborao at Rosaly Sumpo saman- 
talang ang mga sugatan ay sina 
Linda Sambag, Dikay Tiwog, Colas 
Mamatao, Ging-ging Mamboto, 
Juanito Tiwog, An-an Mamatao, 
Igay Mamatao at dalawang di 
pinangalanang bata na edad isa at 
dalawang taon. 

Ayon sa mga saksi, ang masaker 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2004 


PANANALANTA 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB WK 


ay kagagawan ng anim 
na elemento ng Ala- 
mara na  pinamu- 
munuan ni Romy 
Aragil, isang sundalo 
ng 72nd IB. 

Sa Kalinga. Wa- 
lang awang tinortyur at pinatay ng 
mga elemento ng 21st IB si Bagtang 
“Ka Awi” Bulawit, 27, noong 
Nobyembre 2. Si Bulawit, isang 
Pulang mandirigma sa ilalim ng Lejo 
Cawilan Command ng BHB sa Kalinga 
at Apayao, ay di armado nang 
arestuhin ng isang yunit ng 21st IB 
sa pamumuno ni 1Lt. Arvin Encinas sa 
Sityo Kilayon, Barangay Balantoy, 
Balbalan bandang alas-11 ng umaga. 
Isinailalim siya sa interogasyon ni 
Encinas at ni 2Lt. Benito Ramos, 
punong upisyal ng Charlie Coy ng 
21st IB. Nang walang mapigang 
impormasyon kay Bulawit, tinortyur 
siya at tuluyang pinatay bandang 
1:30 ng hapon. Dalawa pang upisyal, 
sina 2Lt. Manuel Dumpao at 2Lt. 
Aurelio Kigis ng 49th Separate Rifle 
Coy ang sangkot din sa pagtortyur at 
pagpatay kay Bulawit. 

Natagpuang nakasabit sa isang 
punong kahoy ang kanyang bangkay 
sa pagitan ng Sityo Kilayon at Sityo 
Ligayan, na may 13 tama ng bala at 
may mga palatandaan ng tortyur. 

Ayon sa pahayag ni Ka Tipon Gil- 
ayab, tagapagsalita ng Lejo Cawilan 
Command, responsable rin ang 21st at 
77th IB sa iba pang paglabag sa kara- 
patang-tao sa Kalinga. Noong Agosto 
25, apat na sibilyan ang nasugatan 
nang mag-istraping ang mga elemento 
ng 21st IB sa bayan ng Balantoy. Noon 
namang Disyembre 2003, pinatay ng 
mga elemento ng 77th IB sa bayan ng 
Pinukpuk si Victor Balais, isang ma- 
ngangaso na pinagkamalang gerilya 
ng BHB. Bago ito, walang awang 
nailalim sa interogasyon at hindi 
man lamang ipinagamot ang sugatang 
mandirigma na si Leonard Angid 
noong Marso 2003. [o] 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2004 


18 armas, nasamsan 
ng BHB sa Bulacan 


abingwalong malalakas na armas ang nasamsam ng Bagong 
| kuto Bayan (BHB) nang tambangan nito ang isang 

platun ng Charlie Company ng 56th IB noong Nobyembre 30 
sa Pasong Bangkal, San Ildefonso, Bulacan. 

Ayon sa ulat ng BHB-Eastern Bulacan Command, nasamsam ng 
mga Pulang mandirigma ang isang M60, isang M203, tatlong M14 
at 13 M16 matapos nilang gapiin ang mga sundalong 
nagsasagawa ng operasyon laban sa BHB. Nasamsam din ang GPS 
receiver, Motorola radio, mga pak at baril na dala-dala ng yunit at 
ilang mahahalagang dokumento. 

Aabot sa 14 na sundalo ang namatay sa pananambang, kabi- 
lang si ILt. Ben Puyao na namuno sa inambus na 
yunit. Samantala, anim na suga- 
tang sundalo ang sumurender sa 
BHB. Maayos silang tinrato ng 
mga Pulang 
mandirigma. 


Samantala, nag-alay ng buhay si Kasamang Anacleto Butuan 
Jr, isang Pulang mandirigmang mula sa Calumpit, Bulacan. 
Dalawa ring gerilya ng BHB ang nagtamo ng di malubhang sugat. 


Operasyong militar, hindi pagsaklolo ang pakay ng 56th IB 

Kasabay nito, mariing pinabulaanan ng BHB-Eastern Bulacan 
ang paratang ng AFP at ng rehimeng Arroyo na ang yunit ng 56th 
IB ay nagsasagawa ng “rescue operation” nang tambangan ito ng 
BHB. 

Sa hangaring makuha ang simpatya ng mamamayan, pinalala- 
bas ng mga tagapagsalita ng AFP at Malakanyang na ang mga ti- 
nambangang sundalo ay tumutulong sa pagsagip sa mga biktima 


5 


ng sunud-sunod na bagyo nitong 
huling bahagi ng Nobyembre. 
Walang kahihiyang inuulit-ulit 
ng rehimen at ng AFP ang kasinu- 
ngalingang ito upang palabasing 
walang malasakit ang BHB at 
hindi ito tumatalima sa mga ali- 
tuntunin ng digma na mahigpit 
na nagbabawal sa pag-atake sa 
mga yunit na nagsasagawa ng 
humanitarian missions. 

Hindi kailanman bahagi ng 
relief operations ng AFP ang natu- 
rang yunit. Sa panahong tinam- 
bangan ito, nagsasagawa ito ng 
operasyon sa balangkas ng Oplan 
Thunder, isang kampanyang mili- 
tar ng 56th IB laban sa BHB sa 
Bulacan. Pinatunayan ito ng mga 
dokumento na naglalaman ng 
mga detalye ng operasyon, mga 
mapa, kodang ginagamit ng mga 
yunit na sangkot sa operasyon at 
iba pang materyal na nasamsam 
ng BHB mula kay Lieutenant 
Puyao. Saklaw ng naturang kam- 
panya ang mga bayan ng Pandi, 
Angat, Norzagaray at Dona 
Remedios Trinidad. 

Isang linggo bago ang 
pananambang, umatras patu- 
ngong San Ildefonso ang mga 
kasama upang iwasan ang unang 
bwelo ng Oplan Thunder. Lingid 
sa kanilang kaalaman, nakapwes- 
to na roon ang isang seksyon ng 
Charlie Company ng 56th IB at 
naghahandang 7“: mag-operasyon 
patungo sa Dona Remedios 
Trinidad. Koordinado itong kumi- 
kilos kasabay ng Alpha (na nasa 
Talagyo, San Ildefonso) at Bravo 
Company (sa Akle, San Ildefonso) 
at isa pang seksyon ng Charlie 
Coy ng 56th IBPA na nasa 
Maronquillo, San Rafael, Bulacan. 
Target nilang makarating sa loob 
ng tatlong araw sa pinaghihi- 
nalaan nilang pinagkakampuhan 
ng BHB sa Kamatsing, Dona 
Remedios Trinidad. Mm 


6 


Luha ng buwaya 


'agluluhang-buwaya ang rehimeng Arroyo at AFP sa nagdaang 
Nice kung saan daan-daan katao ang namatay at libu-libo 
ang nawalan ng kabuhayan at tirahan bunga ng pagguho ng lupa 
at malalaking biglaang pagbaha nang hambalusin ng mga bagyong 
“Violeta,” “Winnie” at “Yoyong” nitong Nobyembre at Disyembre ang 
bansa. Muling tumingkad ang pagiging bulnerable ng mamamayan 
laluna yaong mga nakatira sa paanan ng kabundukan. Pinakaapektado 
ang hilagang Quezon, Aurora at ilang bahagi ng Nueva Ecija--mga 
lugar kung saan laganap ang walang pakundangang pagtotroso. 
Mabilis na isinisi ng rehimen at ng AFP ang kalamidad sa maliliit 
na magtotroso na napilitan lamang iwan ang pagsasaka at magtraba- 
ho sa malalaking kumpanya ng pagtotroso matapos kamkamin ng 
malalaking logging concessionaire ang kanilang mga lupain. 
Pilit pinagtatakpan ng rehimen at ng AFP ang papel ng reaksyu- 
naryong gubyerno na nagbigay-pahintulot sa malawakang pagtotroso 
at ng militar na nagsisilbing pwersang panseguridad ng malalaking 


logging concessionaire. Ang malawakan at mapangwasak na mga 
operasyon ng naturang mga kumpanya sa loob ng napakahaba nang 
panahon ang tunay na dahilan ng pagkakalbo ng kagubatan at mga 
delubyong dala nito. 

May gana pa ang rehimen at AFP na akusahan ang Bagong Hukbong 
Bayan (BHB) ng pakikipagsabwatan sa mga kumpanya ng pagtotroso 
gayong mula pa noong 1969 ay nilalabanan na ng BHB, katuwang ang 
mamamayan sa kanayunan at kabundukan, kapwa ang ligal at iligal na 
pamumutol ng kahoy ng malalaking kumpanya ng logging sa buong 
bansa. Katunayan, bilang pagtutol sa walang pakundangang pagkalbo 
sa kagubatan ng bansa, inilulunsad ng BHB at ng mga rebolusyonar- 
yong pwersa ang mga kampanyang armado at di-armado laban sa 


“Luhang buwaya...”, sundan sa pahina 7 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2004 


Edukasyong Pilipino 


Nananatiling komersyalisado 


at nakatuon sa dayuhang interes 


Hunyo, isa sa kanyang suntok sa buwang mga pangako ang islogang 


S: State of the Nation Address ni Gloria Arroyo noong nakaraang 


“edukasyon para sa lahat”--isang kamuhi-muhing pagtatangka na 
pahupain ang namumuong disgusto ng kabataan laban sa kanyang 


bulok at papet na rehimen. Wala itong balak o interes na 
kolonyal at mapanupil na 
edukasyong malaon nang pinalalaganap sa bansa. 


baguhin ang komersyalisado, 


Napakamahal na edukasyon. 
Ayon sa pag-aaral ng Alliance of 
Concerned Teachers (ACT), aabot 
sa P10,000 kada taon ang ginagas- 
tos ng isang pamilya para sa pag- 
aaral ng isang anak sa pampub- 
likong paaralang elementarya o 
segundarya para sa iba't ibang gas- 
tusing pang-edukasyon. Higit na 
mas mahal ang edukasyong kole- 
hiyo. Sa minimum, aabot sa 


P3,100 kada taon ang 
matrikula sa isang state 
college/university. Ngunit manga- 
ngailangan ang isang estudyante 
ng P6,900 kada buwan (P34,500 
kada semestre) para sa iba pang 
mga gastusin. 

Dala ng taunang pagliit ng 
badyet para sa edukasyon, 


“Edukasyon...”, sundan sa pahina 8 


“Luhang buwaya...”, mula sa pahina 6 


malalaking logging concessionaire, 
gayundin sa mga kumpanya sa pag- 
mimina na pagmamay-ari ng mga 
dayuhang kapitalista at malalaking 
burgis-kumprador. 

Ang mga kumpanyang ito, 
kasabwat ang mga reaksyunaryong 
nasa poder, ang kumakalbo sa 
kagubatan ng bansa mula pa noong 
maagang bahagi ng siglong 1900. 
Gayon na lamang ang pagkahuma- 
ling ng mga reaksyunaryong uri sa 
limpak-limpak na salaping kinaka- 
mal nila sa pagtotroso kung kaya 
mahigit 29 milyong ektaryang ka- 
gubatan na ang kinalbo nila mula 
noong dekada 1950. Taun-taon, 
aabot sa 200,000 puno ang kani- 
lang pinuputol at di pinapalitan. 
Nagreresulta ito sa pagkaagnas ng 
halos isang bilyong metro kubiko 
ng matatabang lupa na maaari 
sanang sakahin at sa pagkamatay 
ng aabot sa 30% ng mga ilog ng 
bansa. Sa ngayon, ni hindi na 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2004 


umaabot sa isang milyong ektarya 
ang natitirang gubat sa bansa. 

Iniluluwas ng naturang mga 
kumpanya pangunahin sa Japan at 
US ang mga kahoy na mula sa 
kagubatan. Ang ganitong kalakalan 
ay inengganyo ng magkakasunod 
na mga papet na rehimen. Mula 
noong dekada 1990, lalong bumwe- 
lo ang ligal at iligal na pagtotroso 
sa ilalim ng patakaran ng liberalisa- 
syon na puspusang itinutulak ni 
Gloria Macapagal-Arroyo. 

Mula't sapul ay malinaw ang 
tindig ng Partido Komunista ng 
Pilipinas, ng BHB at ng buong rebo- 
lusyonaryong pwersa laban sa 
malawakang pagwasak sa kapaligi- 
ran na idinudulot ng panghuhuthot 
at kasakiman ng mga dayuhan at 
lokal na kapitalista kasabwat ang 
reaksyunaryong gubyerno. Bunga 
ng mga pagsisikap ng BHB, may 
mga bahagi ng kagubatan sa 
Northern Luzon at Mindanao na 
napepreserba hanggang sa ngayon. 


Aktibong nilalabanan ng BHB 
ang pwersahang pagpapalikas ng 
mga magsasaka at minorya mula sa 
kagubatan para lamang maluwag na 
makapwesto ang mga kumpanya ng 
pagtotroso at pagmimina. 
Pinarurusahan nito ang mga yunit 
militar na nagsisilbing mga pwer- 
sang panseguridad ng naturang 
mga kumpanya. Sa abot ng 
makakaya, tahasang ipinagbabawal 
ng BHB ang pagtotroso ng malala- 
king kumpanya sa mga sonang ge- 
rilya. Sa maraming pagkakataon, 
winawasak ng BHB ang mga 
kagamitan ng mga kumpanya ng 
pagtotroso upang pigilin ang kani- 
lang mga operasyon. 

Sa kabilang banda, ipinatutu- 
pad ng BHB ang rebolusyong 
agraryo upang mahikayat ang 
maliliit na magtotrosong nagtatra- 
baho para sa mga malalaking 
kumpanya na bumalik sa pagsasaka 
o maghanap ng ibang pagkakaki- 
taan. m 


taun-taon ay lumalaki ang matriku- 
la sa mga pampublikong paaralan. 
Katunayan, simula 1998 ay mas 
malaki pa ang itinaas ng matrikula 
ng mga pampublikong kolehiyo at 
unibersidad kumpara sa mga priba- 
dong paaralan. 

Kung napakamahal na ng mga 
pampublikong paaralan, abot-la- 
ngit naman ang matrikula ng mga 
pribadong paaralan. Sa mga paara- 
lang ito, kailangang mag- 
bayad ng P22,200 para sa 
matrikula at iba pang 
bayarin kada semestre. 
Parang holdap na- 
man ang P65,000 
kada semestre na 
matrikula sa mga 
eksklusibong pa- 


aralan. Sa naka- 
raang limang 
taon, tumaas ang 
matrikula nang kabuuang 
65% habang ang mga 


karaniwang “miscellaneous 
fees ay tumaas nang 140%. 

Tiba-tiba kung kumita 
ang mga pribadong paara- 
lan. Aabot sa 952 mga kole- 
hiyo at unibersidad ay mga stock 
corporations o kusang itinayo para 
sa layuning kumita. Ang pinaka- 
malalaki sa mga ito na pinangan- 
gasiwaan ng pinakamalalaking 
negosyante ay kabilang sa Top 
1000 corporations ng bansa. 
Kabilang dito ang University of the 
East ni Lucio Tan, Mapua Insitute 
of Technology ni Alfonso 
Yuchengco, Asia Pacific College ni 
Henry Sy at Centro Escolar 
University ni Emilio Yap. Noong 
2003, siyam na pribadong paara- 
lan, na may pinagsamang kita na 
P1.13 bilyon, ang kabilang sa Top 
1000 corporations. 

Malaon nang binigyang-laya ng 
reaksyunaryong gubyerno ang mga 
pribadong paaralan na walang 
pakundangang magtaas ng matri- 
kula at iba pang bayarin. Maiuugat 


pa ito sa Education Act na ipinasa 
ng diktadurang Marcos noong 
1982. Nitong 1997, ipinasa ang 
Higher Education Modernization 
Act (HEMA) kung saan binigyang- 
kapangyarihan ang Board of 
Regents ng mga pampublikong 


paaralan na magtaas ng mga 
bayarin. 
Katulad ng mga naunang 


reaksyunaryong rehimen, walang 
intensyon ang rehimeng Arroyo 
na maglaan ng sapat na 
pondo para sa edukasyon. 
Sa pambansang badyet 
noong 2003, P130 bilyon o 
30% lamang ng GDP ang 
inilaan nito para sa eduka- 
syon--kalahati sa 
inirerekomen- 
dang porsyen- 
to kahit ng 
United Nations. 
Kung masusunod ang rehi- 
men, ipatutupad na 
lamang nito muli ang 
badyet ng 2003 para 
sa susunod na taon. 
Batay sa pinaka- 
huling pagtaas ng mga bilihin 
at pagbagsak ng halaga ng piso, 
aabot lamang sa P74 bilyon ang 
tunay na halaga ng P130 bilyong 
badyet sa edukasyon. Aabot 
lamang sa P9.51 bilyon ang tunay 
na halaga ng P16.69 bilyong 
alokasyon para sa 111 pampub- 
likong unibersidad at kolehiyo. 


Edukasyon para sa dayuhang 
interes. Nananatiling naka- 
balangkas sa mga interes ng 
imperyalismo at mga korporasyon 
nito ang mga mayor na patakaran 
sa edukasyon ng reaksyunaryong 
estado. Sa pamamagitan ng mga 
paaralan, naididikdik sa kamalayan 
ng mga batang Pilipino ang kaisi- 
pan at pananaw na nagbibigay- 
katwiran sa kasalukuyang malapyu- 
dal at malakolonyal na sistemang 
panlipunan. Ang mga paaralan ang 


naghahanda sa ilan sa kanila 
upang mangasiwa sa reaksyunaryo 
at papet na gubyerno habang ang 
iba ay sinasanay upang magsilbing 
mga manedyer at teknokrata ng 
mga monopolyong korporasyon. 
Ang mas nakararami ay sinasanay 
bilang sunud-sunurang mga mang- 
gagawa na handang tumanggap ng 
napakaliit na sahod. 

Sa ilalim ng islogang “globali- 
sasyon”, ipinatupad noong 2002 
ang Revitalized Basic Education 
Curriculum (RBEC) o Makabayan 
curriculum sa elementarya upang 
gawin diumanong globally competi- 
tive ang kabataang Pilipino. 
Ginawang lima na lamang ang mga 
core subject—English, Science, 
Math, Filipino at Makabayan. 
Pinagsama-sama sa Makabayan ang 
araling panlipunan, musika, PE, 
Health and Technology at Home 
Economics. Habang pinasaklaw ang 
pagtuturo ng English, Math at 
Science na nakabalangkas sa mga 
pangangailangan ng malalaking 
kumpanya, halos binibitawan na 
ang pagtuturo ng kasaysayan at 
mga araling panlipunan na maaa- 
ring kapulutan ng pagkamakabayan 
at militansya. 

Nagkumahog noon ang rehi- 
meng Arroyo na agad ipatupad ang 
RBEC dahil kundisyon ito ng IMF- 
WB sa hinihinging utang ng rehi- 
men para sa edukasyon. Walang 
kakurap-kurap ding iniutos ni 
Arroyo ang paggamit ng Ingles 
bilang midyum sa instruksyon sa 
mga paaralan. Noon, maging sa 
ngayon, kinikilala ng mga 
imperyalistang institusyon ang 
kahalagahan ng edukasyong prima- 
rya sa pagpapaunlad ng kinakaila- 
ngang mga manggagawa sa hina- 
harap. 

Para sa hayskul at kolehiyo, 
nagdidiin ang mga imperyalistang 
institusyon sa edukasyong boka- 


“Edukasyon...”, sundan sa pahina 9 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2004 


Mga tagumpay ng sosyalistang rebolusyon at konstruksyon sa China ng 1949-1976 


Sagot sa krisis pang-ekonomya: 
Rebolusyon at sosyalistang konstruksyon 


(Ikatlong bahagi) 


industriya at agrikultura at pagpapaunlad ng ugnayang 
panlabas, napaunlad rin ang kalakalang panlabas ng 
China. Noong 1949, mula sa dating kalakalang panlabas na 
tali at kontrolado ng imperyalismo, sinimulan ng 
mamamayang Tsino ang bagong sistema ng 
pakikipagkalakalan na nakabatay sa pantay na ugnayan at 
mutwal na pakinabang: gayundin, sa batayan ng palitan ng 
karanasan at pagpapaunlad ng pakikipagkaibigan ng 
mamamayang Tsino sa iba't ibang mamamayan ng daigdig. 

Maunlad ang ugnayang pangkalakalan ng China at mga 
sosyalistang bansa sa batayan ng internasyunalismo at pag- 
tulong sa isa't isa. Maunlad rin ang kalakalan sa mga 
mapagkaibigang bansa sa Asia, Africa at Latin America sa 
batayan ng kapwa pagsuporta sa pagpapaunlad ng ekonom- 
ya. Tuluy-tuloy ding lumaki ang ugnayang pangkalakalan sa 
mga kapitalistang bansa. 

Sa pag-unlad noon ng ekonomya ng sosyalistang China, 
lumaki nang lumaki ang dami at halaga ng mga produktong 
nailuluwas nito. Sa loob ng walong taon hanggang 1973, 
lumaki nang 2.5 ulit ang halaga ng eksport ng China. 
Animnapu't limang porsyento ng mga eksport ng sosyalistang 
China ay mga produktong minanupaktura. Kabilang dito ang 
mga instrumentong pangmakinarya, mga kagamitang 
pangkonstruksyon, mga instrumentong siyentipiko, mga 
panukat, aparatong medikal, mga bisikleta, makinang 


S: batayan ng pag-unlad ng lokal na produksyon sa 


“Edukasyon...”, mula sa pahina 8 


syonal-teknikal upang tiyakin na 
mayroong sapat na bilang ng mga 
semi-skilled workers para sa mga 
monopolyong korporasyon. 

Sa balangkas ng labor export 
policy ng reaksyunaryong gubyer- 
no, dinidireksyunan ang eduka- 
syon at pagsasanay ng mga 
kabataang Pilipino upang diu- 
manoy maging “globally competi- 
tive” ang mga ito. Idinidiin ito ng 
mga ahensyang pang-edukasyon 
upang epektibo nilang mailako at 
maibenta ang lakas paggawa ng 
kabataan sa ibang bansa. Hindi 
kataka-taka, lalupa't ang mga 
remitans na lamang ng overseas 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2004 


contract workers ang nagpapalu- lumabas ng bansa. 
tang sa bangkaroteng ekonomya 


Gayundin, itinatayo ngayon 
ang mga call center training 


Isang kongkretong halimbawa schools upang tugunan ang 


ng pagdidiin ng edukasyon para sa 
dayuhang pangangailangan ang 
pagtutulak at pagsuporta sa mga 
eskwelahan upang magbigay ng 
kursong nursing at caregiver train- 
ing programs matapos magbukas 
ang US, Canada at UK para sa na- 
turang mga manggagawa. Sa loob 
lamang ng isang taon, aabot sa 
758 ang mga eskwelahang itinayo 
upang magbigay ng caregiver 
training. Sa 54,644 gradweyt ng 
mga ito, 18,878 na ang agad na 


lumalaking pangangailangan ng 
mga dayuhang monopolyong kor- 
porasyon para rito. Ang “indus- 
triya” ng call center na lamang ang 
tanging sektor ng ekonomya na 
lumilikha ng bagong empleyo sa 
ngayon. Gayunpaman, ang mga 
kumpanyang ito ay lubhang 
mapagsamantala lalupa't itinatag 
ang mga ito ng mga monopolyong 
korporasyon upang makapagtipid 
ng gastos sa negosyo sa kani- 
kanilang mga bansa. 


9 


panahi, kamera at iba't iba pang 
mga produkto. Nakapagluwas na 
rin noon ang China ng langis mata- 
pos nitong matugunan ang sariling 
pangangailangan. 

Sinikap ng China na umasa sa 
sarili. Itinuon nito ang produksyon 
sa pagtitiyak sa pangangailangan 
ng mamamayan at ekonomya. Sa 
ganitong balangkas isinagawa 
noon ng China ang pag-aangkat ng 
ilang mga produkto tulad ng bakal, 
mga sasakyan, barko, eroplano, 
mga makinarya, goma, pataba, 
insecticide at iba pa. Isinagawa ito 
sa planadong paraan tungo sa 
lalong pagpapaunlad ng produk- 
syon at para matiyak ang suplay ng 
iba't ibang klase ng mga produk- 
tong pangkonsumo. 


Pag-unlad sa kabuhayan 
ng mamamayan 

Sa ilalim ng sosyalismo, ang 
mamamayang Tsino ay nabuhay 
nang may kasiguruhan habang 
tuluy-tuloy na umangat ang kani- 
lang antas ng pamumuhay. Tiniyak 
noon ng gubyernong bayan sa 
pamumuno ng Partido Komunista 
na pangunahing binibigyang-kon- 
siderasyon ang interes ng mama- 
mayan. 

Pagkatapos magtagumpay ng 
rebolusyon, kagyat na nilutas ang 
problema ng disempleyo sa pama- 
magitan ng pagbibigay ng trabaho 
alinsunod sa pangangailangan ng 
pambansang rekonstruksyon. Sa 
mabilis na pagsulong ng sosyalis- 
tang konstruksyon, nalutas ang 
problema ng kawalan ng trabaho. 
Pagsapit ng 1957-58, wala nang 
disempleyo sa China. 

Ang ipinatupad noong sistema 
ng sahod ay nagdiin sa pangangai- 
langang paliitin ang agwat ng 
pinakamataas at pinakamababang 
antas ng sahod. Kasabay niyon, 
nagpatupad ng mga pagtaas ng 
sahod. Pagsapit ng 1973, ang 
karaniwang sahod ng mga mangga- 


10 


gawa ay 150% mas 
mataas kumpara sa 
mga unang taon ng 
sosyalistang rebolu- 
syon. Subalit higit pa 
sa pagtataas ng 
sahod, tiniyak ang P 
istableng kabuhayan | 
ng mamamayan 
pamamagitan ng kaseguruhan sa 
empleyo, matatag na mga presyo, 
mababang paupa sa mga tirahan 
(na 4-5% lamang ng buwanang 
sahod), kawalan ng income tax at 
pagtiyak sa mga pampublikong ser- 
bisyo sa edukasyon at kalusugan. 

Siniguro ng estado ang mga 
gastos sa panganganak, sa pagtan- 
da o kapag napipinsala o nababal- 
da. Kapag nagkakasakit, ang mga 
manggagawa ay nabibigyan ng 40- 
100% ng kanilang sahod, habang 
sinasagot ng estado ang kanilang 
gastusing medikal. Kapag napin- 
sala habang nagtatrabaho, 
tumatanggap ang mga mangga- 
gawa ng 100% ng kanilang sahod 
habang nagpapagaling. Ang 
kababaihan ay binibigyan ng 56- 
araw na bayad na maternity leave, 
at lahat ng gastusin sa ospital ay 
binabalikat ng estado. Binabalikat 
din ng estado ang gastusing 
medikal ng mga nagkakasakit na 
kamag-anak ng mga manggagawa 
sa empresa ng estado. Ang mga 
nagreretiro ay tumatanggap ng 50- 
85% ng kanilang sahod bilang pen- 
syon. Naglaan ang estado ng 
pondo para sa seguro ng mga 
manggagawa na hindi kinakaltas sa 
kanilang sahod. 

Sa panahon ng sosyalismo, 
tuluy-tuloy ding tumaas ang kita 
ng mga magsasaka kasabay ng pag- 


unlad ng produksyon at 
pagsasagawa ng sosyalistang 
transpormasyon sa agrikultura. 


Nakapagtipon ng reserbang butil 
ang mga brigadang pamproduksyon 
at mga pamilya. Naitaas ang kita 
ng mga magsasaka sa pamamagitan 


ng pagtataas ng 
presyo ng butil at iba 
pang produkto ng 
mga magsasaka, ka- 
sabay ng pagbababa 
ng presyo ng mga 
produktong indus- 
4 triyal at mga maki- 
naryang pang-agri- 


kultura. 


Ilang ulit na tumaas ang antas 
ng kabuhayan ng mamamayan sa 
kalunsuran at kanayunan sa pagpa- 
pataas ng kita at ng kakayahang 
bumili. Dahil dito, patuloy na 
tumaas noon ang pagkonsumo ng 
karne, itlog, mga gulay at mga 
kagamitang pambahay. Bagamat. 
itinaas ang presyo ng mga produk- 
tong agrikultural upang itaas ang 
kita sa kanayunan, pinanatili ng 
estado ang presyo nito sa pamili- 
han upang tiyakin ang kabuhayan 
ng mamamayan sa mga syudad at 
kabayanan. Tuluy-tuloy ding ibina- 
ba ng sosyalistang estado ang 
presyo ng gamot. Bumaba nang 
80% ang presyo ng ilang importan- 
teng gamot mula 1950 hanggang 
1973. 

Upang lutasin ang malawak na 
problema ng pabahay, kaagad nag- 
tayo ang estado ng mga apartment. 
at iba pang tirahan para sa mga 
manggagawa. Isa itong malaking 
pagsulong sa kabuhayan ng 
milyun-milyong manggagawa na 
rahan sa mga barung- 


Natamo ng mamamayang Tsino 
ang matatag at masayang buhay sa 
ilalim ng bandila ng sosyalistang 
rebolusyon noong 1949-1976. 
Ipinakita nila na ang paglaya mula 
sa krisis, kahirapan at kagutuman 
ay makakamit lamang sa pag- 
wawakas ng bulok na sistemang 
malakolonyal at malapyudal at pag- 
tataguyod ng isang estadong pina- 
mumunuan ng proletaryado at 
kumakatawan sa interes ng 
malawak na mamamayan. m 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2004 


Kaugnayan ng mga kontrarebolusyonaryong grupo sa mga Trotskyista at Sosyal-Demokrata 


pinakikita ng diagram na ito ang kaugnayan 

ng mga lokal na grupong repormistang 

petiburges at pseudo-rebolusyonaryo sa mga 
internasyunal na pormasyong Trotskyista at Sosyal 
Demokrata. Masisilip dito ang tunay na makauring 
kulay ng mga grupong ito na pawang nag-aastang 
progresibo o rebolusyonaryo. 

Sa buong daigdig, ang mga Sosyal Demokrata 
ay mga petiburges na partidong sumasabit sa 
pundilyo ng malalaking partidong burges. Nag- 


aasta silang progresibo at sumisigaw ng “sosyalis- 
mo” upang iligaw ang pakikibaka ng proletaryado 
mula sa rebolusyonaryong landas tungo sa landas 
ng repormismo at parlamentarismo. Karaniwan 
silang nagkakasya sa paglahok sa eleksyon at 
pagpupwesto ng ilang kinatawan sa estadong 
burges. Ginagamit silang palamuti ng 
demokrasyang burges. 

Sa kabilang panig, ang mga Trotskyista ay 
kilalang sumasabotahe sa mga kilusang masa sa 


pamamagitan ng pagsigaw ng mga islogang lam- 
pas sa aktwal na antas ng kamulatan ng mama- 
mayan at hindi angkop sa umiiral na sistemang 
panlipunan. Kasabay nito, ang mga Trotskyista ay 
kilala ring biglang pumapaling sa Kanan kapag 
humuhupa ang mga pampulitikang pagkilos ng 
mamamayan. 

Ang diagram ay inihanda ng Kagawaran sa 
Gawaing Internasyunal ng Partido Komunista ng 
Pilipinas. T 


Mga dating elemento 
ng KR-MR 


Mga dating 
elemento ng NUFC, 


Mga dating myembro 
ng Visayas 
Commission 


Mga dating 
myembro ng KR- 
Central Mindanao 


ID-HB at Peasant 


Mga dating myembro 


Mga dating myembro 


ng Peasant ng KR-Central Luzon 


Secretariat (1997) 


Secretariat (1992) 


N4 


aa | anan MR at 
lumang PKP viscom) 
PopDem at IPD | | Padayon (Ric | [PPD (Manjette]| SPP (Sonny || PMP/BMP- RPM/RPA-ABB | [Rebolusyonaryong | | MLPP/RHB (Tito 
(Walden Bello, || Reyes, Etta || Lopez, Liddy || Melencio) ||sanlakas (Popoy| | Alab Katipunan Grupong dela Cruz, 
Boy Morales, Rosales) Nakpil) Lagman) (Nilo dela Cruz)| | Komunista (RGK) | | Caridad Pascual) 
Gani Serrano) 7 
SocDems, 

! BISIG at Mga elemento ng 
Akbayan (Padayon,] | Pandayan | pinagsanib RPM-Pilipinas RPM-Mindanao MLPP na nagsanay 
IPD + BISIG at na PMP (Arturo Tabara, (Ike de los Reyes) sa International 
Pand Nilo dela Cruz Institute for 
SL i Research and 

Education 


Observer Status sa 


Socialist International kasapi ng United 


Socialist Alliance (ni 


DSP-Australia (dating 


Secretariat of the 4th 
International o USFI) 


Trotskyistang pormasyon) 


US Section ng 4th 
International (Socialist 
Workers’ Party-USA) 


eo- 


Observer Status: USFI 
May relasyong bilateral sa Ligue 


y paga International 
Communiste Revolutionaire at | | pahayagan: The 
sa French Section ng USFI ntemarionalist 


Pahayagan: International 
Viewpoint 


League of the 4th 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2004 


Tigil-pasada 


atagumpay na naipakita sa pam- 
Miss tigil-pasada 


iba pang grupo sa transportasyon 
na hindi dati sumasama sa tigil- 
pasada ay nakiisa sa malawakang 
pagkilos. 

Naparalisa ng tigil-pasada na 
pinangunahan ng Pinagkaisang 
Samahan ng mga Tsuper at 
Operator Nationwide (PISTON) at 
Kilusang Mayo Uno (KMU) ang 90- 
95% ng transportasyon sa Metro 
Manila at mga pangunahing lunsod 
at prubinsya sa bansa at napilitan 
ding magbigay ng bahagyang 
diskwento ang mga pangunahing 
kumpanya ng langis. 

Bunsod nito, idineklara ng PIS- 
TON na patuloy nitong igigiit ang 
signipikanteng rolbak sa presyo ng 
langis at ang pagbasura sa oil 
deregulation law. Binatikos ng PIS- 
TON ang 50 sentimong diskwento 
sa presyo ng langis na inaprubahan 
ng Caltex, Shell at Petron dahil 
katiting lamang ito kung 
ikukumpara sa kanilang super- 
ganansya sa nakaraang pitong taon 
bunga ng deregulasyon sa indus- 
triya ng langis. Di magtatagal at 
maglalaho rin ang epekto ng 
diskwentong ito dahil muling mag- 
tataas ng presyo ng kanilang mga 
produkto ang mga dambuhalang 
kumpanya ng langis. 

Sa Metro Manila. Bukod sa 
PISTON, sumama sa welga ang mga 
pangunahing organisasyong pan- 
transportasyon tulad ng PCDO- 
ACTO, FEJODAP at Integrated Metro 
Bus Operators Association (IMBOA) 
at maging mga drayber ng mga FX 
na taksi. Bago magtanghali ng 


12 


noong 

Nobyembre 25 ang matatag na 
pagkakaisa at lakas ng mga sektor sa 
paggawa at transportasyon bilang pam- 
pulitikang pwersa na patuloy na huma- 
hamon sa mapang-aping gubyerno at 
naghaharing sistema. Maging mga dilawan at 


Nobyembre 25 ay umabot na sa 
90% ng mga pampublikong 
sasakyan ang huminto sa pagbya- 
he. 

Sa Central Luzon. Iniulat ng 
PISTON na 100% paralisado ang 
pampublikong transportasyon sa 
Bulacan, 80% sa Nueva Ecija, 70% 
sa Tarlac at 98% sa Pampanga. Sa 
Bataan, Zambales at Aurora, 100% 
ang paralisis. 

Sa Pangasinan, 18 grupo ng 


transportasyon ang sumali sa 
welga, pati ang mga hindi kasapi 
ng PISTON. 


Sa Northern Luzon. Pinaralisa 
ng PISTON-Baguio ang tatlong 
mayor na ruta sa Baguio City mula 
ala-7 ng umaga hanggang tang- 
hali. Sumama rin sa welga ang mga 
dyip na bumibyahe patungong 


Benguet. 

Sa Southern Luzon. Pinangu- 
nahan ng Southern Tagalog 
Transport Sector Organization 


(STARTER) ang welga sa Cavite, 
Laguna, Batangas, Rizal at Quezon, 
kung saan 99% ng mga pampub- 
likong sasakyan ang lumahok sa 
kilos protesta. 

Sa Bicol, 99% ng transporta- 
syon sa Camarines Norte ang para- 
lisado samantalang 9596 ng mga 
dyip at traysikel at 100% ng mga 
bus at van sa Albay at 99% sa Sor- 
sogon ang hindi pumasada. 

Sa Visayas. Dalawang araw na 
pinaralisa ng PISTON-Panay ang 
pampublikong transportasyon at 
negosyo sa Iloilo City at mga pru- 
binsya ng Iloilo, Aklan at Antique 


N RoLL BACK 
ML PRICES! 


noong Nobyembre 24 at 25. Sa 
Iloilo City, huminto sa pagbyahe 
ang 4,000 na dyip at traysikel. 
Sumali rin sa welga ang mga dyip, 
traysikel at mga ferryboat sa 
kalapit na isla ng Guimaras. 

Sa Cebu, napilay ang tatlong 
pangunahing ruta ng transporta- 
syon sa mga syudad ng Mandaue, 
Lapu-Lapu at Talisay. Pinamunuan 
ang welga ng Nagkahiusang 
Drayber sa Sugbo (NADSU). 

Sa Negros Occidental, naglun- 
sad ng rali ang mga kasapi ng 
United Negros Drivers Operators 
Center (UNDOC) sa Bacolod City. 

Sa Mindanao. Sa Davao City, 
94% ng transportasyon ang parali- 
sado nang umabot lamang sa 500 
sa mahigit 9,000 na dyip ang 
pumasada. Pinamunuan ang kilos 
protesta ng Transmission-PISTON 
at KMU. 

Sa South Cotabato, Sarangani 
at General Santos City, 90% ang 
paralisis ng transportasyon nang 
karamihan sa 8,000 na traysikel at 
3,000 dyip ay huminto sa pagby: 
he bago magtanghali. m 


Pagtutuw 

Iniulat sa isyung Nobyembre 
21 ng AB na dalawang sundalo ng 
41st IB ang napatay sa ambus ng 
BHB sa Danglas, Abra noong 
Nobyembre 12. Ayon sa 
pinakahuling ulat koresponsal, 
apat na sundalo ang napatay at 
dalawa ang nasugatan sa 
pananambang. 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2004 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
A NG Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Kk Taon XXXV Blg. 23 
Disyembre 7, 2004 
www.philippinerevolution.org 
Editoryal 


Desperasyon ng rehimeng Arroyo, 
nagpapalala sa terorismo ng estado 


N ng masaker sa Hacienda Luisita noong Nobyem- busalan ang kanilang mga sigaw. Ang paggamit ng 


bre 16 ay maitatala bilang isa sa pinakakaru- terorismo ay palatandaan hindi ng lakas ng estado, 

mal-dumal na mga krimen laban sa 
uring manggagawa at magsasaka. 
Muli nitong pinatingkad ang walang “ 
awang pambubusabos sa mga mangga- 
gawa't magsasaka at ang brutal na 
paggamit ng terorismo ng estado para 
yurakan ang kanilang pinakabatayang 
mga karapatan. 

Nag-uumapaw ang galit ng 
mamamayan sa angkang Cojuang- 
co at mga armadong tauhan ng rehi- 
meng Arroyo sa walang habas na pagpa- 
papatay nito sa mga di armadong mang- 
gagawa at magsasaka at sa walang pakun- 
dangang paglapastangan nito sa mga 
demokratikong karapatan sa pag-uun- 
yon, pagwewelga, pag-oorgani- 
sa at sama-samang pagkilos 
ng mga uring pinagsasa- 
mantalahan at inaapi. 

Ang masaker sa Hacien- 
da Luisita ay tanda ng pa- 
patinding paggamit ng 
estado ng terorismo laban 
sa mamamayan—kara- Lg 
hasan laban sa mga mang- SEs 
gagawa at magsasaka 57 


kundi ng ibayong pagkabulok nito at 
kaakibat na desperasyon sa harap ng 
tumitinding krisis ng naghaharing siste- 
mang malakolonyal at malapyudal. 

Ang ibayong paggamit ng rehimeng 
Arroyo ng terorismo ay lubos na sinusupor- 
tahan ng imperyalismong US na lalu- 
pang nalululong sa militarismo. 
Sariwa pa ang dugong dumanak 
sa Hacienda Luisita ay 
pinarangalan na ng imper- 
yalismong US si Arroyo at 
hinirang na reyna ng 
"kontra-terorismo" sa 
Asia-Pacific. 

Habang tumata- 
gal, lalong sumasan- 
dal si Arroyo sa 
Armed Forces of 
the Philippines 
(AFP). Kapalit ng 
tinatamasa ni- 
yang suporta ng 
militar, ginagawa 
ni Arroyo ang 

lahat upang 
KA“ makuha ang ka- 


1P WIM 
it Pa fi 
GS: 


upang supilin ang kani- 277 E 5 “== tapatan ng mga 
lang mga karapatan at — -~ matt upisyal ng mili- 


Edukasyong Pilipino: 


Mga tampok sa 18 armas, nasamsam | Edukasyong Pil Ugnayan ng mga 
2 a sa Bulacan ng kaan na kontra-rebolusyonaryo 
isyung ito... AREA yi yenaryo 


PAHINA 7 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas mapusyaw 
ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o naglilimbag sa 
paraang v-type. dinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 


a) Sa print dialog, i-check ang Print as image 

b) Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 

k) I-click ang Properties 

d) I-click ang Advanced 

e) Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 

d) Ituloy ang pag-print 

3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


